Y BYD YN MYNED HEIBIO, 


Sc. &c. 


ND 
ISSN NN NN rr 


Tôn—“ Toriad y Dydd.” 


CLUN INN ENNYN YU LS SN NF NS NES NN NL FN NS NN NF 


Uu 


Mae'n byd yn myned heibio, 
A ninau gydâg e', 
Yn gyflynt yn ymdeithio, 
'Heb wybod i ba le! 
Yr haul a dry fel olwyn 
O dân yn entrych nen, 
A'r lloer a'r sêr sy'n dirwyn 
Ein hamser, bawb 1 ben ! 
Rhifedi mawr o fydoedd, 
Heblaw ein daear, dry,— 
Planedau têr, a wnaeth ein Nêr, 
. Yn yr 6angder fry— 












m 





Gynwysant, er cyn oesoedd, 
Yn ddïau, fodau fyrdd, 
Pa rai sy'n byw, yn dda bob rhyw, 
A pherffaith yn eu ffyrdd! 





HI. 


Yr ydym ni .a hwythau 
Yn blant i'r Crêwr Mawr, am 
Yr Hwn, â Gair oi enau, 
Fu'n llunio nef a llawr! 
Ond Ow ! ni a bechasom, 
Nes aethom oll yn sarn,— 
Marwolaeth a ddaeth arnom, 
A'r olaf ddydd bydd barn ! 
'E fedr y meddwl dynol 
Drin awyr, dw'r, a thân, 
A throi yn ol niweidiol nwy, jgas 
Neu 'u rhoi hwy ar wahân ; 
Ni all y meddwl dynol 
Ddim estyn oes am awr, 
Mae hyn uwchlaw, a rhy bell draw, 
Yn llaw'r Anfeidrol Fawr ! 





fw 
yp) 
id 


AŵÎ- gen H li 


“o 
2 


TIT. 


Yr ydym ni wrth rodio, 
Yn canfod, er ein braw, 
Y byd yn myned heibio, 
A lluoedd ar bob llaw ! 
A chanfod rhyfeddodau 
Mawr, o bob rhiwiau'n rhês, 
I gyd yn ddygwyddiadau 
Syn llwyddo er ein llês ,— 
Y Rheilffyrdd a'r Cerbydau 
Sy nawr ar glawr pob glyn, 
Ant ar eu tro, fel mellt ar ffo, 
Nes ein harswydo'n syn! 
Ac er bod pob Cerbydau 
Yn myn'd mor rhwydd ar hynt, 
Y mae y byd, a ninau'n nghyd, 
Yn myn'd i gyd yn gynt! 


IV. 


Pa les yw cael palasau, 
Ac aur ac arian ri, 
A stôr o bob trysorau ? 

Eu gadael raid i ni! 








4 






Rhai sydd yn werth myrddiynau 
_ O bunau yn y byd, 
Beth fyddant well na ninau ? 
Eu gadael gânt i gyd! 
'Dyw'r byd, a'r oll sydd ynddo, 
I ni ond gwegi gau, 
Nai holl fwynhâd o fawr leshâd, 
Am nad yw yn parhau ! NN 
Maer byd yn myned heibio, i 
Nes ein harswydon syth, 
Efe ar fyr, a'n gyr i gyd, 
I'r byd a bery byth ! 
















_ 





Gwae yr awff a argraffo,—fy nghân, heb 
Fy nghenad i iddo ; 
Fe gaiff ei gyfrif o'i go', 
'N ŵr euog, a'i ddirwyo. 


GWILYM GELLIDEG. 








Joseph Williams, Argraffydd, Merthyr, 


